Ano  ang  Pamatnubay  para  sa 
Pagkain  ng  mga  Isdang  Biningwit 
sa  Ontario? 


Ang  Pamatnubay  para  sa  Pagkain  ng  mga  Isdang 
Biningwit  sa  Ontario  (Pamatnubay)  ay  isang  walang- 
bayad  na  publikasyon  ng  Pamahalaan  ng  Ontario  na 
nagbibigay  ng  mga  payo  sa  kung  paano  makakain  ng 
mga  namimingwit  at  ng  mga  kumakain  ng  biningwit 
na  isda  ang  mga  nabingwit  na  isda  nang  walang- 
panganib.  Kinakailangang  gawin  itong  mga  hakbang 
ng  pangangalaga  dahil  may 
environmental  contaminants  sa  mga 
isda.  Bagamat  mahalagang  sundin  ng 
lahat  ang  mga  payo  sa  Pamatnubay,  mas 
mahalagang  sundin  ito  ng  mga  babaeng 
nasa  mga  gulang  na  maaaring  mabuntis 
at  ng  mga  batang  wala  pang  15  taong 
gulang.  Mas  madaling  maapektuhan  ang 
mga  taong  ito  kaysa  iba  ng  contaminants 
na  nasa  mga  ilang  isda. 


Guide  to  Eating 
Ontario  Sport  Fish 


Ang  mga  isda  ay  karaniwang  kinokolekta 
ng  Ministri  para  sa  Likas  na  Kayamanan 
[Ministry  of  Natural  Resources]  at 
sinusuri  ng  Ministri  para  sa  Kapaligiran 
[Ministry  of  the  Environment].  Ang  mga  payong 
nauukol  sa  pagkain  ng  isda  ay  binabatay  sa  mga 
pamantayang  ginawa  ng  Health  Canada.  Ang  payo  sa 
Pamatnubay  ay  binabatay  sa  kung  gaano  karami  ang 
contaminants  na  natuklasan  sa  fish  fillet  (laman  ng 
isda)  pero  hindi  sa  mga  ibang  parte  ng  isda  na  tulad  ng 
balat,  atay,  mga  iba  pang  lamang-loob  o  mga  itlog  ng 
isda.  Puwedeng  mas  maraming  contaminants  sa  mga 
parteng  ito  at  karaniwang  hindi  kinakain  ang  mga  ito. 
Ang  Pamatnubay  ay  nagbibigay  na  mga  payo  tungkol  sa 


pagkain  ng  mga  pinakakaraniwang  klase  ng  mga  isdang 
binibingwit  mula  sa  higit  sa  1,950  lokasyon  sa  Ontario. 

Para  makakuha  ng  libreng  kopya  ng  Pamatnubay 
sa  Ingles  at  Pranses,  o  kung  mayroon  kayong  mga 
karagdagang  katanungan,  mangyaring  kontakin  ang 
Programang  Nagmomonitor  ng  mga  Contaminant 
sa  mga  Biningwit  na  Isda  [Sport  Fish 
Contaminant  Monitoring  Program]  ng 
Ministri  para  sa  Kapaligiran  [Ministry  of  the 
Environment],  sa  416-327-6816,  walang- 
bayad  na  tawag  sa  Ontario  sa  1-800- 
820-2716  o  sa  pagsulat  sa  direksiyong 
nakasulat  sa  sumusunod  na  pahina. 


Paano  Gamitin  Ang  Pamatnubay: 

Ang  Pamatnubay  ay  hinati  sa  Southern 
Ontario,  Northern  Ontario  at  sa  Great 
Lakes.  Para  sa  bawat  lokasyon,  ang  payo 
tungkol  sa  pagkain  ay  para  sa  karamihan 
ng  mga  karaniwang  klase  ng  mga  isdang 
nasa  mga  lawa  at  dagat. 


Pagkatapos  ninyong  mabingwit  ang  isda,  sukatin  ang 
haba  ng  buong  sida  mula  ulo  hanggang  buntot.  Para 
matulungan  kayong  malaman  kung  anong  klaseng  isda 
ang  nabingwit  ninyo,  tingnan  ang  mga  drowing  sa  mga 
gitnang  pahina. 

Tingnan  ang  mga  talaan  para  sa  pagkain  ng  isda  upang 
malaman  ang  partikular  na  lokasyon  kung  saan 
nabingwit  ang  isda. 


Ontario 


is~  Ontario 


Binibigay  ng  mga  talaan  para  sa  pagkain  ng  isda  (may 
halimbawa  sa  ibaba)  ang  lokasyon,  mga  klase  ng  isda, 
ang  ang  mga  laki.  Nakasulat  sa  dalawang  linya  ang 
payo  para  sa  pagkain  ng  bawat  klase  ng  isda.  Ang 
unang  linya  ay  para  sa  lahat  ng  tao  at  ang 
pangalawang  linya  ay  para  sa  mga  taong  madaling 
maapektohan  ng  contaminants,  ang  mga  babaeng  nasa 
mga  gulang  na  maaaring  mabuntis  at  ang  mga  batang 


wala  pang  15  taong  gulang. 

Ipinapakita  ng  numerong  nasa  ibaba  ng  naaangkop  na 
sukat  kung  ilang  beses  sa  isang  buwan  makakain 
ninyo  ang  isdang  ganoon  kalaki  na  nabingwit  sa 
lokasyong  iyon.  Kung  kayo  ay  hindi  kumakain  ng  mga 
nabingwit  na  isdang  ibang  laki,  klase  o  mula  sa  ibang 
lokasyon,  ipinapakita  ng  numero  ang  pinakamaraming 
makakain  ninyo  sa  isang  buwan. 


Length/      15       20       25       30       35       40      45       50      55       60      65       70      75     >75  cm 
Longueur    6"       8"       10"      12"      14"       16"      18"      20"     22"      24"     26"      28"     30"     >30" 


Lake  /  Lac 

Township/Canton,  County/Cte 

4537/7942 

Northern  Pike5 
Brochet5 

Walleye5 
Dore5 

8 

4 

8 

4 

0 

8 

4 

4 

0 

Kumakain  ng  mga  isdang  ibang  laki,  ibang 
klase  o  mula  sa  ibang  lokasyon 

Kung  kayo  ay  kumakain  ng  isdang  ibang  laki,  ibang 
klase  o  mula  sa  ibang  lokasyon,  kailangan  ninyong 
isuma  ang  fraction  ng  inyong  buwanang  kabuuan  para 


sa  bawat  pagkain  ng  isda.  Ipinapakita  sa  ibaba  ang 
Fraction  ng  Buwanang  Kabuuan  ng  kinaing  mga  isda 
sa  isang  buwan.  Kailangang  hindi  humihigit  sa  1  ang 
kabuuan  ng  lahat  ng  isdang  kinain  (tingnan  ang  pahina 
5  ng  Pamatnubay). 


Numero  sa  Talaan  ng 

Payo 

Fraction  ng 

Pagkain  ng  Isda 

Buwanang  Kabuuan 

8 

Kumain  ng  hanggang  8  beses  sa  bawat  buwan 

V8 

4 

Kumain  ng  hanggang  4  beses  sa  bawat  buwan 

1/4 

2 

Kumain  ng  hanggang  2  beses  sa  bawat  buwan 

1/2 

1 

Kumain  ng  hanggang  1  beses  sa  bawat  buwan 

1 

0 

Huwag  kumain  ng  isda 

- 

Kumakain  ng  mga  isdang  binili  sa 
tindahan  at  mga  isdang  biningwit 

Ang  mga  isdang  binili  sa  tindahan  ay  sinusuri  ng 
Ahensiyang  Nag-iinspeksiyon  ng  mga  Pagkain  sa 
Canada  [Canadian  Food  Inspection  Agency]  para 
tiyaking  sinasapat  ng  mga  ito  ang  mga  pamantayang 
itinakda  ng  Canada.  Ang  karamihan  ay  mababa  ang 
taglay  na  contaminants  pero  kung  palagi  kayong 
kumakain  ng  mga  isdang  binili  sa  tindahan  at  balak 
ninyong  kainin  ang  mga  isdang  biningwit,  maaaring 
kailangan  ninyong  bawasan  ang  pagkain  ninyo  ng 
mga  isdang  biningwit.  Tingnan  ang  pahina  6  sa 
Pamatnubay  para  sa  partikular  na  payo. 


Makakakuha  kayo  ng  Karagdagang 
Impormasyon  sa  pagkontak  sa: 

Sport  Fish  Contaminant  Monitoring  Program 

Ministry  of  the  Environment 

125  Resources  Road 

Etobicoke,  ON  M9P  3V6 

Telepono:  416-327-6816  o  1-800-820-2716 

E-mail:  sportfish.moe@ontario.ca 

www.ontario.ca/fishguide 


